WikipediA 

Bambara 


Bambara (Bamanankan, bamana) er tungumál sem talað er í Malí af 10 milljón manns, þar af er mikill 
minnihluti af ættbálki Bambara sem hefur málið að móðurmáli og er því bambara annað tungumál 
langflestra. 

Einnig talað nokkuð í Senegal, Búrkína Fasó og Fílabeinsströndinni. 

Ritmálið hefur í gegnum tíðina stuðst við ólík stafróf og tekið miklum breytingum. 

Flokkast til Mande-mála. 


jf V, Þessi tungumálagrein er stubbur. Þú getur hjálpað til með því að bæta við greinina (https://is.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Bambara&veaction=edit). 


Sótt frá „https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Bambara&oldid=1599986“ 


Þessari síðu var síðast breytt 13. júlí 2018, klukkan 00:57. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 
















